Fimmtudagur 4. april 1996 








Fa 
„ Mer fannst ég svo 
heppin að kynnast videó- 
inu, því ég var ekki mjög 
hrifin af því sem ég var að 
gera, að spila á fiðlu. Ég var 
orðin fiðluleikari í hljóm- 
sveit og hefði getað verið 
slikur það sem eftir var æv- 
innar,“ sagði Steina Vasulka 
vidcólistakona Í samtali við 
Timann, en hún er nýlega 
komin til landsins til að 
halda sýningu á Kjarvals- 
stöðum. Hún og eiginmaður 
hennar, Woody Vasulka, eru 
talin meðal helstu frum- 
kvöðla vidcólistar. 

Steina er fædd árið 1940 á 
suðurgðtunni í Reykjavík og 
bjó á Íslandi næstu 17 árin. 
Hun menntaðist í fiðluleik hjá 
Birni Ölafssyni og það var svo 
fiðlunámið sem rak hana út í 
heim, en hún segir hljómsveit- 
arlifið ekki hafa átt við sig. 
sumir hafi gaman af að troða 
upp, en hún taki út fyrir að 
þurfa að koma fram í svörtu 
dressi og selja á sig varalit. Að 
því leyti henti vidcólistin bet- 
ur — hún þarf ekki einu sinni 
að vera til staðar, þegar verk 
hennar eru sýnd. 


Gift Tímóteusi 


Fyrst lá leið Steinu til Dan- 
merkur, þaðan til Þýskalands, 
en svo hafnaði hún í fiðlu- 
námi i Tékkóslóvakíu. „Þar 
hitti ég Woody og kom hon- 
um úr landi, sem var mjög erf- 
itt þá. Hann varð faktískt rikis- 
fangslaus og þannig gerðist 
hann íslenskur ríkisborgari og 
heitir hér Timóteus Péturs- 
son,“ sagði Steina og brosti út í 
annað. 

Frá Tékkóslóvakíu ákváðu 
þau að stefna til Bandarikj- 
anna. „Það var náttúrlega 
ómögulegt að lifa Í Tékkóslóv- 
äkiu og fyrir kvikmyndagerð. 
ármann var ómögulegt að lifa 
á Íslandi árið 1965, Við ætluð- 
um svo sem aldrel áð Ílendast í 
Bandaríkjunum.“ En sú varð 
raunin og þau hafa nú búið þar 
i mm 30 ár, undanfarin ár Í 
Santa Fe Í Nýju Mexikó. 


Mikka mús-tæki 


Steina og Woody byrjuðu 
ekki strax að lást við videólist, 
enda var sú listgrein ekki til ár- 
ið 1965. Hins vegar komust 
þau á skrið í henni um 1969 og 
segir Stelna þau aldrei hafa el- 
ast um að vídeóllstin yrði vid- 
urkennd listgrein. „En auðvit- 
að þurfti restin af heiminum 
að ihuga þetta, enda var geysi- 
leg mótspyrna til að byrja með 
meðal listamanna, myndlistar- 
manna og kvikmyndagerðar. 
manna. Þau kölluðu þetta 
svona Mikka mús-tæki.“ 


Þeirra málning 
er spenna og tíðni 


Þau bjuggu þá Í New York- 
fylki og voru svo heppin að 
Listaráð NY-fylkis var fyrsta 
lstaráðið í Bandaríkjunum til 
að viðurkenna vídecólð sem list 
árið 1970. Mikil gerjun var Í 
kringum „Mikka mús tækin“ 
á þessum tíma, sem Woody 
tók þátt Í vegna starfs sins. 
Steina og Woody hölðu lykil 
að vinnustofu náunga. sem var 
að flkta Í þessum tækjum, og 
þau fóru Íðulega Í skjóli nætur 
til að leika sér með þau. Leikur- 
inn vatt upp á sig, þegar hljóð- 
gervlarnir komu svo til sög- 
unnar. „Fyrir okkur var þétta 
alltaf sami efniviðurinn sem er 
i  elektróniskri tónlist og 
myndlist. Spennan (voltage) 
og tíðnin (frequency) var okk- 
ar efniviður, nákvæmleg eins 


a a 





Einn af helstu gúrúum vídeólistar sýnir nú á Kjarvalsstöðum — og 


hún er íslensk: 


Leiddist svörtu kjólarnir 
og varaliturinn — sneri 
sér því að videólist 


og leir, olía eða strigi eða hver 
annar efniviður sem listamenn 
nota. 

Vídeólist þeirra Steinu og 
Woodys markast mjög af 
menntun þeirra og bakgrunni 
og blandast því í henni tónlist 
og mynd. „Við fórum strax að 
blanda þessu saman, að nota 
músiktæki til að búa til mynd- 
ir eða taka mynd og þræða 
merkið Í gegnum hljóðgervill 
til að fá út tónlist.“ 


Eldhúsið 


Kringum 1970 stofnuðu þau 
viðeólelkhúsið The Kitchen 
með hjálp styrkja frá Listaráði 
New York og ráku Í tvö ár. Fá- 
um árum síðar spratt upp 
fjöldi slíkra víðcóleikhúsa, en 
að sögn Steinu eru þau nú að 
deyja hægum dauðdaga. „Það 
er ekkert fé orðið eftir í Amer- 
iku fyrir neitt svona. En á sama 
tíma er örðinn geysimikill 
áhugi á þessari listgrein Í Evr- 
ópu.“ 

— Er þetta þá einhver bóla 
fyrst hün er þegar farin að 
hjaðna Í Bandaríkjunum? 

„Ameríkanar hala alltaf haft 
bólur. Allt í þeirra þjóðfélagi 
fer inn og út aftur. Evrópa er 
stöðugri. Þeir eru tortryggnari 
á að meðtaka, en það hangir 
nú lengur við hjá þeim, ætla ég 
að minnsta kosti að vona.“ 

Þrátt fyrir þetta segir Steina 
þau ekki ætla að flytja sig til 
Evrópu, enda búl þau á svo 
yndislegum stað Í Santa Fe Í 
Nýju Mexikó. Hins vegar sýni 
þau nánast aldrei í Ameríku, 
heldur eingöngu Í Evrópu. Þess 
vegna hafa þau hjónin verið á 
ferð og Hugi hin síðustu ár. 
Þegar sýningunni á Kjarvals- 
stöðum lýkur, er Steina á leið 


til Amsterdam þar sem hún 
tekur við starfi forstöðumanns 
tónlistarstöfnunar og gegnir 
því næsta árið. 


Hvað er vídeólist? 


Ansi margir starfa sem videó- 
listamenn nú orðið, þó þelr 
hafi ekki orðið áberandi hér á 
landi. Greinin tekur til ýmissa 
þátta, svo sem ljósmyndunar, 
myndlistar, tónlistar og kvik- 
myndagerðar, en verk Stelnu 
spanna aðallega tónlist og ljós- 


_ myndir. Sýning hennar á Kjar- 


valsstöðum greinist Í þrjú verk, 
sem eru tekin á Járnsmíiðaverk- 
stæði, heimili hennar og Í Jap- 
an. Steina dvaldi Í Japan um 
tima og tók þar mannamyndir, 


en hún hefur aldrei áður notað 
myndir af mönnum í verk sin, 
Hvert verk er sýnt tvær vikur Í 
einu. 

— En hvernig Í ósköpunum 
virkar þessi vídeólist? 

„Það sem ég vonast til, er að 
fólk gangi inn í aðra veröld 
þegar það gengur inn Í salinn 
og upplifi eitthvað óvenjulegt. 
Fyrir mér er það svipað og ég 
upplifi þegar ég fer á tónleika.“ 

Eftir því sem blaðamaður 
komst næst, koma gestir inn Í 
sal þar sem stöðugur tónlistar- 
glymjandi ríkir. Síðan ganga 
þeir um herbergið þar sem sex 
skermum er raðað tilviljunar- 
kennt á gólfið og á þeim end- 
urvarpast myndir, sem á ein- 
hvern hátt endurskapa aðra 


Steina Vosulka. 


útgáfu af heiminum en við er- 
um vön. 

— En hvernig er svona verk 
skapað? 

„ja, Í einu verkinu setti ég 
myndavél t.d. á snúð og svo 
fór hún stöðugt í 360 gráðu 
hringi á ýmsa vegu, til hliðar. 
Svo sýni ég það sem ég sé út 
um gluggann eða ég held á 
henni og læt hana fara út un: 
allt. Neðan á myndavélinni er 
ég með hljóðdós sem skiptir 
um tón eftir því sem ég hreyfi 
myndavélina. Ég var að sanna 
það fyrir sjálfri mér og heimin- 
um að það skipti engu máli 
hver myndin væri, maður 
þyrfti ekki að velja neitt. Ég er 
alveg á móti því að hagræða 
myndum eða hlutum fyrir 
framan myndavélina.“ 

„Fyrir mér er myndin ekki 
aðalatriðið, heldur tónninn og 
hreyfingin. Ég vil ekki gera 
íkonska list, Ef tónninn stopp- 
ar þá er þögn, þá er engin 
hreyfing, þá er það bara ljós- 
mynd. Ég gæti aldrel gert stilli- 
mynd. Mér finnst ógurlega 
gaman að fara þarna inn og 
skoða Kjarval, en það er voða- 
leg mysteria fyrir mér hvernig 
það er hægt að velja eina 
mynd. Ég er alltaf að berjast 
við að komast út úr ramman- 
um,“ 

LÓA 





Myndir með íslensku 


„Falleg og sterk með áber- 
andi íslensku yfirbragði“ var 
lýsing opnunargesta á sýn- 
ingu á verkum Sigurðar 
Magnússonar Í Galerie Ver- 
million Í London, sem opnuð 
var 22. mars sl. 

Galleriið var opnað fyrir um 
ári og er Í eigu Helgu Láru Har- 
aldsdóttur, en áhersla er lögð á 
að sýna þar Íslenska myndlist. 
Fjölmenni var á opnun sýning- 
arinnar á verkum Sigurðar og 
seldust strax nokkrar myndir. 

Er þetta fyrsta einkasýning 
Sigurðar Magnússonar, en 
hann mun ljúka MA-námi Í 
myndlist Í haust frá St. Mart- 


yfirbragði í London 


gg 








„Sjófuglar“, ein mynda Sigurðar 
Magnússonar, 


in's College of Art and Design. 
Sigurður er fæddur árið 1948 í 
Reykjavík og starfaði í mörg ár 
sem rafvélavirki og rafverktaki. 
Einnig var hann virkur þátttak- 
andi Í stjórnmálum og m.a. Í 
forystu fyrir Alþýðubandalagið 
á ýmsum sviðum. 

Á sýningunni eru 10 stór ol. 
íumálverk og 13 litlar myndir 
með blandaðri tækni. Hvetur 
galleriið Íslendinga í Englandi 
og ferðamenn til að skoða sýn- 
ingu Sigurðar, en hún er opin 
til 20. april. Galleriið er til húsa 
að 120 Upper Tooting Road Í 
London. 

= 


